Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Pulang pagpupugay 


Espesyal na Isyu 
Oktubre 9, 2011 
www. philippinerevolution. net 


kay Gregorio “Ka Roger” Rosal, 


1947-2011 


Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


nuan ng Partido Komunista ng Pilipinas 

(PKP), lahat ng Pulang mandirigma at ; 
kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
at lahat ng rebolusyonaryong pwersa kay 
Gregorio “Ka Roger” Rosal. Si Ka Roger ay pu- ff 
manaw noong Hunyo 22, 2011 sa edad na 64 dj 
dahil sa atake sa puso sa isang larangang ge- 
rilya sa Luzon. 

Sa loob ng mahigit isang dekada bilang taga- 
pagsalita ng Partido, at bago ito, bilang tagapag- 
salita ng Bagong Hukbong Bayan sa Southern Ta- 
galog (Melito Glor Command), si Ka Roger ang 
nagsilbing mukha at tinig ng rebolusyonaryong 
kilusan ng sambayanang Pilipino. Naging simbo- 
lo siya ng pakikibaka ng karaniwang tao—ng ma- 
sang magsasaka, manggagawa, mga maralita, ka- 
wani at maliliit na propesyunal--na may matayog 
na hangaring makalaya mula sa naghaharing sis- 
tema na umaapi at nagsasamantala sa kanila. 

Bilang tagapagsalita ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, siya ang naging tagapaghatid ng ma- 
gandang balita ng rebolusyon. Ang kanyang tinig 
ay nagpaalab sa tapang ng mga Pulang mandirig- 
ma at mamamayang nakikibaka. Siya ang naging 
daluyan ng mga dulog ng mga inaapi at niyuyu- 
rakan na nag-aasam ng katarungan. 

Katulad ng nakararaming Pilipino, si Ka Roger 
ay lumaki sa kaapihan at paghihirap sa kanayu- 
nan. Ipinanganak siya noong Abril 19, 1947 sa 
Barangay Talaibon, Ibaan, Batangas. Si “Goring” 
ay ikatlo sa anim na magkakapatid: sina Nicetas, 
Bernardo, Felecidad, Emilia at ang namatay na si 
Remedios. Ang kanilang ama na si Pablo Rosal at 
ina na si Crispina Crusat ay kapwa mga kasama na 
nagsisilbi sa isang maliit na panginoong may lu- 
pa. Tubo ang pangunahing tanim sa lupa. Ang 
kanyang ama ay nagsisilbi noong tagahalo ng ni- 
lulutong asukal o muscovado habang tagagatong 
naman ang kanyang ina. Kabilang sa gitnang- 
panggitnang magsasaka ang kanilang pamilya at 


INET ang buong kasapian at pamu- 


Fa 


SUMUSU- 
porta sa 
mga pana- 
wagan para sa 
rebolusyonaryong 
pagbabago. 

Sa murang edad ay 
nasaksihan at dinanas . 
ni Ka Roger ang kahira- 
pan sa ilalim ng mapang-api at mapagsamanta- 
lang sistema. Nagbanat siya ng buto sa murang 
edad upang makatulong sa kabuhayan ng kanyang 
pamilya. Walong taon siyang nagsilbi sa bahay ng 
panginoong maylupa, mula elementarya hang- 
gang ikalawang taon sa hayskul. Pakikinig sa rad- 
yo at pagbabasa ng komiks ang kanyang kinahili- 
gan. Dulot ng kahirapan, ilang taon siyang nahin- 
to sa pag-aaral. Para maipagpatuloy niya ang 
kanyang pag-aaral, pinasan niya ang mga kulam- 
bo't sarisaring kalakal na inutang sa mga usurero. 
Nilakbay niya ang kasuluk-sulukan ng iba't ibang 
baya't lalawigan. Saanman mapadpad sa kanyang 
pakikipagsapalaran, iisa ang larawan ng kahira- 
pan at pagkaapi na kanyang nasaksihan. 

Nakatuntong siya ng kolehiyo sa Golden Gate 


nang lumalim ang kanyang pag- 
unawa sa mga ugat ng dinaranas 
na kahirapan at kaapihan ng 
sambayanan. Nabuo at 
hakbang-hakbang na 
tumibay ang kanyang 
determinasyon na maging 
bahagi ng pangkasaysayang ki- 
lusang magbabago sa mukha ng 
lipunan at magbubukas ng ba- 
gong kabanata sa buhay ng 


Š” mamamayan. 


Colleges sa Batangas City noon 
na lamang 1971 sa edad na 24. 
Panahon iyon ng nagpupuyos na 
kabataan at estudyante sa May- 
nila at iba't ibang lunsod. 

Sa kanyang paglalako ay 
nagkaroon si Ka Roger ng pag- 
kakataong makinig sa talumpati 
sa mga rali. Namulat at lumahok 
siya sa mga pagkilos sa lansa- 
ngan at taimtim na nag-aral ng 
kasaysayan at ng kasalukuyang 
kalagayan ng lipunan. Naging 
kasapi si Ka Roger ng grupong 
Kabataang Gabay ng Bayan 
(KGB) ng mga kabataang akti- 
bistang Batangueño. Malaon, 
sumapi si Ka Roger sa Kabata- 
ang Makabayan. Sa mga pag-aa- 
ral at pakikisalamuha, lumalim 


EY AYAN 


Espesyal na Isyu (Oktubre 9, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution. net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang 
beses bawat buwan ng Komite Sentral ng 
Partido Komunista ng Pilipinas 


Nang ipataw ang batas mi- 
litar noong 1972, nagpasya si 
Ka Roger na magpatuloy sa 

mm. rebolusyonaryong 

pagkilos. Naging ba- 
hagi siya ng pangkat sa pag- 
oorganisa ng mga manggagawa 
sa tubuhan sa Batangas Sugar 
Central sa Balayan, Batangas. 
Noong Hulyo 1973, nadakip siya 
ng kaaway at ikinulong sa kam- 
po militar sa Kuomintang, Bata- 
ngas City. Malao'y ikinulong siya 
sa Camp Vicente Lim, Canlu- 
bang, Calamba, Laguna. Sa de- 
terminasyong ipagpatuloy ang 
rebolusyonaryong pagkilos, tu- 
makas siya kasama ng siyam na 
iba pang namumunong kadre ng 
Partido sa rehiyon noong Nob- 
yembre 1973 sa tinaguriang 
“The Great Escape”. 

Mula nang makatakas siya sa 
kulungan ay binagtas ni Ka Ro- 
ger at iba pa niyang mga kasa- 
ma ang landas patungo sa arma- 
dong pakikibaka sa kanayunan. 
Napailalim siya sa tinawag na 
Larangan ng Kagitingan (lara- 
ngang gerilya sa Sierra Madre sa 
hangganan ng Laguna-Quezon). 
Sa pamumuno nina Kasamang 
Lorena Barros, ipinakat si Ka Ro- 
ger at iba pang kasama sa Min- 
doro noong 1974 upang magsa- 
gawa ng pagsisiyasat at pagha- 
handa para sa pagpapalawak sa 
isla. 

Pagsapit ng 1975-76, kabi- 
lang si Ka Roger sa ipinakat sa 
mga unang pangkat na nag-or- 
ganisa sa QBZ (MQuezon-Bicol 
Zone) at nanguna sa pagsusu- 
long ng digmang bayan sa Ca- 
marines Norte. Malao'y pinamu- 
nuan niya ang komite sa lara- 


ngan doon. 

Noong sumunod na mga ta- 
on, si Ka Roger ay naging baha- 
gi ng kasaysayan ng paglawak 
at pagsulong ng mga rebolusyo- 
naryong pwersa sa kabuuan ng 
Southern Luzon, partikular sa 
rehiyong Southern Tagalog. No- 
ong 1980-1981, alinsunod sa 
desisyon ng Southern Luzon 
Commission ng PKP, binuo ang 
Komiteng Panrehiyon sa South- 
ern Tagalog (KR-ST) na sumak- 
law sa mga prubinsya ng Lagu- 
na, Batangas, Cavite at Rizal. 
Itinalaga si Ka Roger sa KR-ST 
bilang pangalawang kalihim sa 
edukasyon. Kalaunan, ipinaila- 
lim ang larangang gerilya ng 
South Quezon sa KR-ST. Gumam- 
pan si Ka Roger ng malaking pa- 
pel sa pagpapalawak at pagpa- 
palakas ng South Quezon at 
Bondoc Peninsula. Sa loob ng 
ilang taon ay nagsilbi rin siyang 
kalihim ng larangan sa Laguna- 
North Quezon-Eastern Rizal. 

Sa kanyang pamumuno, su- 
mulong ang armadong pakikiba- 
ka at mga pakikibakang masa sa 
mga lugar na ito. Naging krusyal 
ang papel ng QBZ, South Que- 
zon at Bondoc Peninsula sa pag- 
papalawak at pagpapalakas sa 
iba pang bahagi ng rehiyong Bi- 
col at Southern Tagalog. Malaki 
ang naging bahagi ng mga paki- 
kibaka at pagkilos ng masa sa 
mga lugar na ito sa pagpapasig- 
la ng mga kilos-protesta sa bu- 
ong bansa noong simula ng de- 
kada 1980. Noong 1985, itinala- 
ga si Ka Roger bilang kagawad 
ng KR-ST Komiteng Tagapagpa- 
ganap ng Panrehiyong Komite. 
Noong 1986 ay naging kagawad 
siya ng Panrehiyong Kalihiman. 

Sa panahon ding ito makiki- 
lala ni Ka Roger si Ka Soly (Ro- 
semarie Dumanais), ang kan- 
yang magiging asawa. Si Ka Soly 
noo'y isang nakababatang Pu- 
lang mandirigma. Nagkaroon si- 
la ng dalawang anak na kanilang 
minahal at tiniyak na mahusay 
na naaalagaan ng kanilang mga 
kamag-anak at kaibigan. Lumaki 
man ang kanilang mga anak na 


ANG BAYAN Oktubre 9, 2011 


malayo sa kanila, tuluy-tuloy na 
tiniyak ng mag-asawang Ka Ro- 
ger at Ka Soly ang kapakanan at 
kaligtasan ng kanilang mga 
anak. 

Noong 1989, sa utos ni Gen. 
Alejandro Galido ng Southern 
Luzon Command ng AFP, dinu- 
kot ng mga pasistang ahente 
ang panganay na anak nina Ka 
Roger at Ka Soly na si Andrea 
mula sa pangangalaga ng kan- 
yang lola sa Ragay, Camarines 
Sur. Layunin ng AFP noon na 
pwersahing sumuko si Ka Roger. 
Sa halip na panghinaan ng lo- 
ob, matapang na inilantad ni 
Ka Roger sa midya ang karumal- 
dumal na krimeng ito. Sa harap 
ng batikos ng publiko, napwer- 
sa ang militar na palayain si 
Andrea. 

Nasaksihan ni Ka Roger ang 
malalaking pagsulong ng rebo- 
lusyonaryong kilusan sa South- 
ern Tagalog. Gayunman, nasak- 
sihan din niya ang isa sa pina- 
kamadidilim na yugto ng kasay- 
sayan nito. Noong 1988, inilun- 
sad sa rehiyon ang tinaguriang 
“Operation Missing Link,” isang 
hibang na kampanyang kontra- 
ahente na humantong sa mga 
paglabag sa mga demokratikong 
karapatan. Bagamat wala siyang 
tuwirang papel sa naganap na 
mga pagkulong, pagpapahirap 
at pagpatay sa ilang naging bik- 
tima, kabilang si Ka Roger sa 
mga pinuna at pinatawan ng ak- 
syong pandisiplina dahil sa pa- 
nanagutan niya bilang isa sa 
mga namumunong kadre ng re- 
hiyon at kabiguang manindigan 
laban sa kahibangan. Mapag- 
kumbaba siyang nagpuna sa sa- 
rili. 

Nang italaga siya sa Laguna 
kung saan pangunahing naga- 
nap ang OPML, palagian niyang 
pinaalalahanan ang mga Pulang 
mandirigma na maging mapag- 
kumbaba sa paghingi ng pau- 
manhin sa mga kamag-anak ng 
mga naging biktima. Kalaunan 
ay naghilom ang mga sugat at 
sumulong ang mga rebolusyo- 
naryong pakikibakang masa sa 


ANG BAYAN Oktubre 9, 2011 


larangang iyon. 

Anuman ang kanyang mga 
sinapit sa buhay personal at 
pampulitika, hindi kailanman pi- 
nanghinaan ng loob si Ka Roger. 
Tinupad niya ang kanyang mga 
tungkulin sa abot ng kanyang 
makakaya. Higit pa rito, naging 
katangi-tangi ang mga 


ganda. 

Bilang isa sa mga $ 
pinuno ng Partido, lu- f 
bos niyang batid ang X. 
halaga ng gawaing pro- | 
paganda sa pagsu- 
sulong ng mga 
pakikibaka ng 
sambaya- 
nan. Si- 
nimulan 
ni Ka 
Roger 
ang akti- 
bong pa- 
mamaha- a 
yag sa radyo 
at masmidya. Noong 1986, una 
siyang nakilala bilang si “Ka Ro- 
ger” nang mapabilang siya sa 
pangangasiwa ng pagpapalaya 
ng mga bihag-sa-digma sa Que- 
zon. Noong 1987, nagsilbi si- 
yang tagapagsalita ng National 
Democratic Front (NDF) sa 
Southern Tagalog sa pakikipag- 
negosasyong pangkapayapaan 
sa Gubyerno ng Pilipinas. Sa 
mga sumunod na taon, bilang 
tagapagsalita ng Melito Glor 
Command, walang pagod si Ka 
Roger sa pakikipag-ugnayan sa 
masmidya upang ilinaw ang pa- 
ninindigan ng PKP at BHB sa 
iba't ibang mga tampok na usa- 
pin. Kabilang din sa mga naging 
tungkulin niya ang pangangasi- 
wa sa Kalatas, ang rebolusyo- 
naryong pahayagang masa ng 
ST, at sa Radyo Pakikibaka, ang 
rebolusyonaryong pambalitaan 
sa himpapawid ng rehiyon. 

Itinalaga si Ka Roger bilang 
tagapagsalita ng Partido noong 
huling bahagi ng 1993. Kabilang 
sa mga nauna niyang tungkulin 
ang pagsusulong ng Ikalawang 


kontribusyon niya sa 
larangan ng propa- £ APA 


Dakilang Kilusang Pagwawasto 
sa larangan ng propaganda. Pus- 
pusan siyang nakipaggitgitan sa 
pulitika laban sa iilang mga kon- 
tra-rebolusyonaryong nagtaksil 
at lumaban sa kilusang pagwa- 
wasto at naninira sa Partido. 
Itinalaga siya sa Pamban- 
sang Komisyon sa Propagan- 
da noong 2001 at nagsil- 
bing pangalawang kalihim 
nito. Bukod sa pagiging 
tagapagsalita ng PKP, tu- 
mulong din siya as pa- 
ngangasiwa ng regular na 
paglalabas ng Ang Ba- 
yan at sa mga ga- 
wain sa Philip- 
pine Revoluti- 
on Web Cen- 
tral at Sine 
Proletaryo, 
ang grupo 
sa bidyo ng 
A PKP. 


mahigit 
isang dekada, ginampanan niya 
ang tungkulin bilang tagapagsa- 
lita ng Partido at pinuno ng Ka- 
wanihan sa Impormasyon ng 
PKP. Mula sa radyong VHF hang- 
gang sa makabagong mga cell- 
phone, ginamit niya ang lahat 
ng paraan ng pakikipag-ugna- 
yan sa masmidya upang ihatid 
sa buong bansa ang mga balita 
mula sa mga larangang gerilya. 
Sa araw-araw, ang tinig ni Ka 
Roger at ang kanyang payak na 
mga paliwanag sa mga masali- 
muot na usapin ay sabik na in- 
antabayanan ng mga Pulang 
mandirigma at karaniwang tao 
sa buong bansa. 

Naging napakaepektibo ng 
kanyang payak na paglalahad ng 
paninindigan ng Partido sa pag- 
papaunawa at pagpukaw sa ma- 
mamayan. Palagian niyang ini- 
lalantad ang kasinungalingan ng 
mga reaksyunaryo, laluna ang 
mga pasistang tagapagsalita ng 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP), na walang katapusan sa 
paghahabi ng buhangin. Dahil 
dito, labis siyang kinamuhian 


3 


ng mga reaksyunaryo. 

Inanyayahan niya ang mga 
reporter, brodkaster at mga ma- 
nunulat sa midya sa loob ng so- 
nang gerilya upang tuwiran ni- 
lang makita ang reyalidad ng re- 
bolusyonaryong kilusan at kung 
papaano ito puspusang isinusu- 
long ng sambayanang Pilipino. 
Sa loob ng mga sonang gerilya, 
nakilala nila si Ka Roger bilang 
simpleng tao. Pinakinggan nila 
si Ka Roger katulad ng ginawa 
niyang pakikinig sa kanilang 
mga hinaing at suliranin. Naku- 
ha ni Ka Roger ang kanilang res- 
peto, kung hindi man paghanga. 
Ang husay at tyaga, talas at ta- 
lino, patriyotismo at pagmama- 
hal sa bayan na ipinamalas ni Ka 
Roger ay lalong nagtaas sa pres- 
tihiyo ng Partido at rebolusyo- 
naryong kilusan. 

Bilang tagapagsalita ng 
PKP, walang pagod si Ka Roger 
sa paghahatid ng balita ng re- 
bolusyong Pilipino. Naglalakad 
siya nang ilang araw, tinatawid 
ang mga ilog at dagat at nagla- 
lakbay sa mahahabang lansa- 
ngan para makaabot saan man 
siya kinakailangan. Pinaunlak- 
an niya ang halos lahat ng im- 
bitasyon at kahilingan na ma- 
kausap ng mga mamamahayag, 
anumang araw at anumang 
oras, umaga man o gabi. Dahil 
dito, hindi iilan sa masmidya 
ang kanyang naging kaibigan. 
Minsan pang nakaduweto sa 
radyo ni Ka Roger ang bantog 
na mang-aawit at brodkaster na 
si Tiya Dely Magpayo sa pag- 
kanta ng kundimang “Lumang 
Simbahan.” 

Bilang tagapag- 
salita ng Partido, 
si Ka Roger ay 


nanguna sa mahahalagang 
pampublikong aktibidad. Pina- 
ngunahan niya ang isang 
pagdiriwang ng anibersaryo ng 
Partido sa Laguna noong 1993 
kung saan ilanlibo ang nagti- 
pon sa ilalim ng nagwawagay- 
way na bandila ng Partido. Pin- 
angasiwaan niya ang pagpapa- 
laya ng mga bihag sa Southern 
Tagalog at Bicol. Sa kabila ng 
mahigpit na mga operasyon ng 
AFP, nakapaglunsad siya ng 
mga press conference sa mga la- 
rangang gerilya ng Laguna, Al- 
bay, Quezon, Mountain Pro- 
vince at iba pang lugar. 

Sa labis na pagkamuhi kay 
Ka Roger, di nagsawa ang mili- 
tar sa pagsasampa ng mga ga- 
wa-gawang kaso laban sa kanya. 
Pinagmukha siyang demonyo at 
kriminal. Pinatungan ang kan- 
yang ulo ng P5 milyong pabuya 
at binuhusan ng milyun-milyong 
piso ang mga operasyon ng pa- 
sistang militar upang siya ay 
patayin o dakpin. 

Ilang malalaking kampan- 
yang militar ang inilunsad ng 
AFP upang dakpin si Ka Roger, 
kabilang ang sa Laguna (1998), 
North Quezon (2000-2001), 
South Quezon (2002), sa Albay 
(2003), Masbate (2004), Moun- 
tain Province (2005) at muli sa 
South Quezon noong 2005- 
2006. Tuluy-tuloy ang kanilang 
mga operasyong paniktik. Wa- 
lang sawang minanmanan ng 
mga pasista ang kanyang mga 
anak, mga kapatid at iba pang 
kamag-anak at kaibigan. Sa 
ilang pagkakataon ay napalaban 
ang yunit-panseguridad ng Ka- 
wanihan ng Impormasyon. Su- 
balit dahil sa malalim na supor- 
ta ng masa, ang lahat ng opera- 
syon ng kaaway ay matagumpay 
na napangibabawan nina Ka Ro- 
ger. 

Hindi inalintana ni Ka Roger 
ang pagod at mga panganib sa 
paggampan 
ng kanyang 
sj) mga tungku- 
4] lin. Napupu- 
Ý yat siya sa 


pagsusulat, pag-aaral at pakiki- 
pagpulong. Gumigising siya nang 
maaga at kaagad na nagsisimula 
ng gawain. Ang walang-kapagu- 
rang paggampan sa mga rebolu- 
syonaryong gawain  malao'y 
magdudulot ng ilang mayor na 
karamdaman. Muntik na siyang 
mamatay noong 1995 nang tam- 
aan siya ng tipos matapos ang 
mahabang paglalakbay sa isang 
larangang gerilya. Nabinat pa si- 
ya nang dahil sa kasabikang ba- 
likan na ang kanyang mga rebo- 
lusyonaryong gawain sa kabila 
ng tagubilin ng duktor na mag- 
pahinga ng isang buwan. 

Noong 1997 ay unang beses 
siyang na-stroke. Sa loob ng ma- 
ikling panahon ay napangibaba- 
wan niya ang pinsalang idinulot 
nito at nakabalik sa paggampan 
ng mga trabaho para sa rebolu- 
syon. Nasundan ito ng isa pang 
stroke noong 2000. Ilang buwan 
siyang namahinga subalit tulad 
ng unang atake ay nagpursige 
siyang makabalik sa pagkilos sa 
kanayunan. 

Muli siyang na-stroke noong 
Mayo 1, 2006. Ang ikatlong ata- 
keng ito ay nagdulot ng mas 
malaking pinsala sa kanyang ka- 
tawan. Subalit sa kabila ng ma- 
laking kapansanang pisikal na 
kanyang dinanas, nagpatuloy 
ang determinasyon ni Ka Roger 
na maglingkod sa rebolusyonar- 
yong kilusan. Pilit niyang pina- 
ngibabawan ang naging kapan- 
sanan. Subalit dahil napakalaki 
ng pinsalang tinamo niya sa 
stroke, hindi naglao'y hakbang- 
hakbang na lumala ang kanyang 
kundisyon at naging imposible 
na makabalik pa sa dating gin- 
agampanang trabaho. 

Noong mga taong 2006- 
2011, si Ka Roger ay nasa pa- 
ngangalaga ng isang pangkat ng 
mga kasama na tumiyak sa kan- 
yang seguridad, pangangalla- 
ngang medikal at kalidad ng bu- 
hay. Bagamat hindi na niya 
magampanan ang dating mga 
tungkulin, patuloy pa rin siyang 
kaugnayan ng Kawanihan sa Im- 
pormasyon at pana-panahong 


ANG BAYAN Oktubre 9, 2011 


kinokonsulta sa mga gawain ni- 
to. Sa kabila ng kanyang kapan- 
sanan, patuloy pa rin si Ka Ro- 
ger sa pagsubaybay sa mga pag- 
sulong ng gawain ng Partido, la- 
luna sa gawain ng Kawanihan. 
Patuloy siyang lumahok sa mga 
kolektibong talakayan, mga 
pag-aaral, pagpaplano at mga 
pulong para sa pagpuna at pag- 
puna sa sarili. Ikinagalak niya 
ang pakikipagtalakayan sa mga 
kasama. Walang sawa naman 
ang mga kasama sa pakikinig sa 
kanyang mga kwento tungkol sa 
kanyang aktibismo, mga karana- 
san sa pagkilos, tungkol sa kan- 
yang mga anak, asawa at ina. Sa 
ilang masasayang pagtitipon ay 
pinauunlakan niya ang hiling ng 
mga kasama na tugtugin niya 
ang kanyang silindro. 

Ilang pagkakataon siyang 
nabisita ng kanyang mga anak. 
Nakapagtagal sila nang ilang 
linggo o ilang buwan upang tu- 
mulong sa pag-aalaga sa kani- 
lang ama at palalimin ang kani- 
lang ugnayan. Masaya si Ka Ro- 
ger na ang kanyang mga anak ay 
lumaki na naglilingkod din sa 
bayan. Gayundin, ikinalugod ni 
Ka Roger na kahit naghiwalay 
silang mag-asawa noong 2003, 
ay nanatili silang magkaibigan 
at mahusay na magulang sa ka- 
nilang mga anak. Habang mala- 
yo ang kanyang mga anak, pa- 
na-panahon silang sumusulat 
upang magbalita. Hinihingan 
nila ng payo ang kanilang ama 
tungkol sa iba't ibang usapin sa 
kanilang buhay. 


ANG BAYAN Oktubre 9, 2011 


Kahit may kapansanan na si- 
ya ay gumigising pa rin siya ng 
madaling araw upang makinig 
sa balita. Pana-panaho'y naga- 
gawa niyang repasuhin ang 
mga pahayag na inilalabas ng 
Partido. Labis-labis niyang iki- 
nabahala ang mga pamamas- 
lang sa mga taong-midya at 
ang Masaker sa Maguindanao 
noong Nobyembre 2009 kung 
saan ilampung reporter ang na- 
biktima. Noong nakaraang Ba- 
gong Taon, personal niyang pi- 
nagtibay ang kanyang mensahe 
sa sambayanang Pilipino kung 
saan nanawagan siya ng pagpa- 
paigting ng rebolusyonaryong 
pakikibaka sa harap ng kawalan 
ng pagbabago sa ilalim ng ba- 
gong reaksyunaryong gubyerno 
ni Benigno Aquino III. 

Itinakwil ni Ka Roger ang 
mga alok na tulong medikal ng 
AFP. Batid niya na ang mga ito'y 
mga tusong patibong. Batid ni- 
ya ang pagiging ipokrito ng alok 
na tulong dahil patuloy na naka- 
patong ang pabuya sa kanyang 
ulo at walang tigil ang mga ope- 
rasyon para siya ay madakip. 

Noong Abril 19, 2009, nagti- 
pon ang mga kasama sa ika-62 
kaarawan ni Ka Roger. Ginamit 
ng PKP ang pagkakataong iyon 
upang parangalan siya at alala- 
hanin ang kanyang mga naging 
kontribusyon sa rebolusyong Pi- 
lipino. Kinanta ng mga kasama 
ang “Awit ng Kainginero”, na ki- 
nomposo ni Ka Roger noong de- 
kada 1980 sa Southern Tagalog 
bilang pagtanghal sa simpleng 


mga magsasaka. Nagpugay ang 
lahat kay Ka Roger at sa kan- 
yang buhay na inialay sa pagli- 
lingkod sa bayan, sa Partido at 
rebolusyon. 

Hanggang sa huling sandali 
ng kanyang buhay, bawat tibok 
ng puso ni Ka Roger ay inilaan 
niya sa mamamayang salat at 
gutom at sa kanilang rebolusyo- 
naryong pakikibaka para sa pan- 
lipunang katarungan at pam- 
bansang kalayaan. 

Ang buong kasapian ng Par- 
tido Komunista ng Pilipinas, 
ang mga Pulang mandirigma ng 
Bagong Hukbong Bayan at sam- 
bayanang Pilipino ay nakikiisa 
sa kanyang pamilya at mga ka- 
ibigan sa pagluluksa sa kan- 
yang pagpanaw. Itinataas nila 
ang kanilang mga kamao at iti- 
natanghal ang kanilang mga 
sandata bilang pagsaludo kay 
Ka Roger, isang katangi-ta- 
nging komunista, matapang na 
mandirigma, militanteng taga- 
pagtanggol ng bayan, pinagpi- 
pitagang kasama at mabuting 
kaibigan. 

Pamana ni Ka Roger ang kan- 
yang mga tagumpay at alaala na 
permanente nang nakaukit sa 
rebolusyonaryong kasaysayan 
ng sambayanang Pilipino. Naka- 
hanay na ang kanyang pangalan 
sa magigiting na bayani ng re- 
bolusyong Pilipino at habampa- 
nahong magbibigay ng inspira- 
syon sa sambayanang Pilipino 
sa kanilang pakikibaka para sa 
pambansa at panlipunang pag- 
laya. AB 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Pulang pagpupugay 


Espesyal na Isyu 
Oktubre 9, 2011 
www. philippinerevolution. net 


kay Gregorio “Ka Roger” Rosal, 


1947-2011 


Komite Sentral 
Partido Komunista ng Pilipinas 


nuan ng Partido Komunista ng Pilipinas 

(PKP), lahat ng Pulang mandirigma at ; 
kumander ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
at lahat ng rebolusyonaryong pwersa kay 
Gregorio “Ka Roger” Rosal. Si Ka Roger ay pu- ff 
manaw noong Hunyo 22, 2011 sa edad na 64 dj 
dahil sa atake sa puso sa isang larangang ge- 
rilya sa Luzon. 

Sa loob ng mahigit isang dekada bilang taga- 
pagsalita ng Partido, at bago ito, bilang tagapag- 
salita ng Bagong Hukbong Bayan sa Southern Ta- 
galog (Melito Glor Command), si Ka Roger ang 
nagsilbing mukha at tinig ng rebolusyonaryong 
kilusan ng sambayanang Pilipino. Naging simbo- 
lo siya ng pakikibaka ng karaniwang tao—ng ma- 
sang magsasaka, manggagawa, mga maralita, ka- 
wani at maliliit na propesyunal--na may matayog 
na hangaring makalaya mula sa naghaharing sis- 
tema na umaapi at nagsasamantala sa kanila. 

Bilang tagapagsalita ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, siya ang naging tagapaghatid ng ma- 
gandang balita ng rebolusyon. Ang kanyang tinig 
ay nagpaalab sa tapang ng mga Pulang mandirig- 
ma at mamamayang nakikibaka. Siya ang naging 
daluyan ng mga dulog ng mga inaapi at niyuyu- 
rakan na nag-aasam ng katarungan. 

Katulad ng nakararaming Pilipino, si Ka Roger 
ay lumaki sa kaapihan at paghihirap sa kanayu- 
nan. Ipinanganak siya noong Abril 19, 1947 sa 
Barangay Talaibon, Ibaan, Batangas. Si “Goring” 
ay ikatlo sa anim na magkakapatid: sina Nicetas, 
Bernardo, Felecidad, Emilia at ang namatay na si 
Remedios. Ang kanilang ama na si Pablo Rosal at 
ina na si Crispina Crusat ay kapwa mga kasama na 
nagsisilbi sa isang maliit na panginoong may lu- 
pa. Tubo ang pangunahing tanim sa lupa. Ang 
kanyang ama ay nagsisilbi noong tagahalo ng ni- 
lulutong asukal o muscovado habang tagagatong 
naman ang kanyang ina. Kabilang sa gitnang- 
panggitnang magsasaka ang kanilang pamilya at 


INET ang buong kasapian at pamu- 


Fa 


SUMUSU- 
porta sa 
mga pana- 
wagan para sa 
rebolusyonaryong 
pagbabago. 

Sa murang edad ay 
nasaksihan at dinanas . 
ni Ka Roger ang kahira- 
pan sa ilalim ng mapang-api at mapagsamanta- 
lang sistema. Nagbanat siya ng buto sa murang 
edad upang makatulong sa kabuhayan ng kanyang 
pamilya. Walong taon siyang nagsilbi sa bahay ng 
panginoong maylupa, mula elementarya hang- 
gang ikalawang taon sa hayskul. Pakikinig sa rad- 
yo at pagbabasa ng komiks ang kanyang kinahili- 
gan. Dulot ng kahirapan, ilang taon siyang nahin- 
to sa pag-aaral. Para maipagpatuloy niya ang 
kanyang pag-aaral, pinasan niya ang mga kulam- 
bo't sarisaring kalakal na inutang sa mga usurero. 
Nilakbay niya ang kasuluk-sulukan ng iba't ibang 
baya't lalawigan. Saanman mapadpad sa kanyang 
pakikipagsapalaran, iisa ang larawan ng kahira- 
pan at pagkaapi na kanyang nasaksihan. 

Nakatuntong siya ng kolehiyo sa Golden Gate 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


